WikipediA 

Kituruki 


Kituruki (jina asili: Tiirkge; kwa Kiingereza: Turkish) ni 
lugha rasmi nchini Uturuki. Ni lugha yenye wasemaji 
milioni 80. Hivyo ni lugha yenye wasemaji wengi zaidi 
kati ya Lugha za Kiturki zinazozungumzwa na watu 
milioni 170 katika Asia ya Magharibi na Asia ya Kati. 

Kuna wasemaji nchini Uturuki, kwenye kisiwa cha 
Kupro, Bulgaria, Ugiriki, Masedonia na katika nchi 
kadhaa zilizokuwa sehemu za Dola la Uturuki. Kutokana 
na uhamiaji wa Waturuki kuna pia wasemaji milioni 
kadhaa katika nchi za Umoja wa Ulaya. 

Kituruki cha Uturuki ni lugha kubwa katika kundi la 
lugha zinazofanana zinazoitwa "Kiturki" (ing. Turkic). 
Hivyo wasemaji wa Kituruki huelewana kwa kiasi 
kikubwa na wasemaji wa Kiazeri, Kiturkmen na 
Kigashgai . 

Wasemaji wa lugha za Kiturki waliingia katika eneo la 
Uturuki ya leo tangu mwaka 1000. Wakati wa Dola la 
Uturuki lugha yao ilikuwa lugha ya utawala na fasihi 
andishi. 

Hadi Atatiirk Kituruki kile kilitumia maneno mengi ya 
Kiarabu na Kiajemi kikaandikwa pia kwa Alfabeti ya 
Kiarabu. Tangu mwaka 1923 lugha imeandikwa kwa 
alfabeti ya Kilatini na maneno yenye asili ndani ya 
Kituruki yalitafutwa. 

Viungo vya nje 

■ makala za OLAC kuhusu Kituruki (http://www.lan 

guage-archives.org/language/tur) 

■ lugha ya Kituruki katika Glottolog (http://gIottoIog. 

org/resource/languoid/id/nucll301) 

■ http://www.ethnologue.com/language/tur 


Kituruki 

Turkge (noun, adverb) 
Tiirk dili (noun) 


Pronunciation 

Kigezo:IPA-tr 

Inazungumzwa 

nchini 

— 

Date founded 

2002-2018 

Ukanda 

— 

Jumla ya 

— 

wazungumzaji 


Familiaya 

Lugha za Kiturki 

lugha 

■ Common Turkic 


- Oghuz 


■ Western Oghuz 


■ Kituruki 

Standard 

Istanbul Turkish 

forms 


Dialects 

Karamanli Turkish 

Rumelian Turkish 

Cypriot Turkish 

Syrian Turkmen 
lraqi Turkmen 

Meskhetian 

Mfumo wa 

Latin (Turkish alphabet) 

uandikaji 

Turkish Braille 


Hadhi rasmi 

Lugha rasmi 

Uturuki 

nchini 

Kigezo:TRNC 

Kigezo:CYP 

Organisations: 

Kigezo:Country data Turkic 


Council Turkic Council 

Turksoy 

TAKM 

Recognised 

|| Bosnia and Herzegovina 

minority 

■= Greece 

language in 

lraqKigezo:Efn 


















































KosovoKigezo:Efn 
Kigezo:Country data North 
MacedoniaKigezo:Efn 
| Romania 

Hurekebishwa Turkish Language Association 

na 

Misimbo ya lugha 
ISO 639-1 tr 

ISO 639-2 tur 

ISO 639-3 tur (http://www.ethnologue. 

com/show_language.asp?code= 
tur) 

Map of Turkish Language.png 



Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kituruki kama historia yake, uenezi au 
maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?stub&title=Kituruki 
&action=edit). 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kituruki&oldid=1114000" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 24 Mei 2020, saa 07:07. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 
























